A'a. 31 Maganar Allah 


Jonathan, 
Abokin Kyau 
Dauda 


=~ 
Bible Kb 


26 [KAN Jo PEKE 


> Maganar Yau "AL 


Bayan da Dawuda ya gama 
magana da Saul, Jonatan ya zama 
daya da Dawuda, ya kaunace shi 
kamar kansa. 


1 Sama’ila 18: 1 


Dawuda kuwa ya zauna a fada. Ya sadu da 
Jonatan, dan sarki Saul. 


Jonathan yana son Dauda sosal. Jonathan ya 
zama daya cikin ruhu tare da Dawuda. 


E 
b 
ih 


1 a 


f 4 4.0 a 
| KRY PA 
bo 


Jonatan ya ba wa Dawuda takobinsa da 
takobinsa. Yana nufin cewa ya gaskata da Dauda 


da naskea 


Jonatan ya ba Dawuda tufafinsa masu daraja. 
Hakan ya nuna dangantakar Jonathan da 
Dauda sosal. 


Dauda ya kasance cikin yanayi mal hadari har ya 
mutu sau da yawa, domin sarki Saul ya yi kokari ya 
kashe shi. Duk da haka, zal iya tserewa daga 


WAN hnnaA An hadari AS FPaimakan lamathan 


=A & Be Darasi na Yau SE 


ok 
HE mas 


Jonathan bai zabi son kai ba, amma 
abokinsa, Dauda. 


Kamar Jonathan, 
mu zama aboki nagari ga abokinmu. 


Allah.. 


Shi ne yake ba mu abokai nagari. 


Mu godewa Allah da ya bamu 
abokai na gari! 


macam pb Tambayoyi nag Ab 
yau 


Menene Jonathan bai bai wa Dauda ba? 


@ takobi 
@ garkuwa 
@ kibiya 

@ tufafi 


> Maganar Yau "AL 


Bayan da Dawuda ya gama 
magana da Saul, Jonatan ya zama 
daya da Dawuda, ya kaunace shi 
kamar kansa. 


1 Sama’ila 18: 1 


Na 32 Kalmar Allah 
Sulemanu 
wanda ya 

Karbi Hikima 


> Maganar Yau 45 


Sarki Sulemanu ya fi dukan 
sarakunan duniya girma da 
wadata da hikima. 


2 Labarbaru 9: 22 


Sulemanu ya zama sarki na uku a Isra'ila bayan 
sarki Dauda. 


"Ka ba ni hikimar da zan jagoranci jama'ata da 
kyau." Allah ya ji dadi da Sulemanu ya roki 
wannan. Don haka, Allah ya ba shi abin da 


Wata rana, mata biyu suka zo wurin Sulemanu da 
karamin jariri. Sun yi yaki cewa jaririn danta ne 
kafin sarki. 


Sarki ya ce, “Saboda mata biyu sun nace cewa 
yaron danta ne, sai su raba dan gida biyu, a ba 
daya rabin rabi. 


Wata mace ta ji tausayin danta. Don haka, ta ce, 
“Ba da jaririn mai rai. Kada ku kashe shi.” Da 
Sulemanu ya ji haka, sai ya ga matar ita ce 
ainihin mahaifiyarsa. Sarki ya ce, “Ka ba ta 
iaririn. Uwa ce ta gaske!” 


44+ 3 Darasi na Yau ga = 


Sulemanu ya roki zuciya mal 
hikima ba dukiya ko mulki ba 
ya mulki kasarsa. 


Dole ne mu yi addu'a ga Allah ba 


don kanmu kadai ba amma don 
bauta wa wasu. 


Allah? 


Allah.. 


Allah shi ne wanda Zal iya ba mu 


hikima wadda ba za ka Iya samu 
daga duniya ba. 


SERI; 
A Bell 


Sambayoyi ng ene 


yau 
Menene Sulemanu ya roki Allah? 


@ abinci 
@ dukiya 
@ lafiya 

@ hikima 


> Maganar Yau 45 


Sarki Sulemanu ya fi dukan 
sarakunan duniya girma da 
wadata da hikima. 


2 Labarbaru 9: 22 


Na 33 Kalmar Allah 


Haikali don — 
sunan Allah 


J HA EN Ulol. 
Sa eg eg ? Maganar Yau ALT 


Sulemanu ya ba da umarni a gina 
Haikali domin sunan Ubangiji, da 
fadar sarki. 


2 Labarbaru 2:1 


Sulemanu ya so ya gina wa Allah haikali kamar 
yadda ubansa, Dauda ya umarta. 


Saboda haka, ya umurci kwararrun kafintoci su 
kawo mafi kyawun itatuwan haikalin. 


Ya shirya duwatsu domin Haikali. Ya roki 
kwararrun masu sana'a su kawo manyan 


| | | | i 
Wasu masu sana'a suka yi wa Haikalin Allah ado 
da tufafi masu launi da zaren zinariya. 


j 
am T 
2 
a a a -T 


Sa'ad da aka gama Haikalin Allah, Sulemanu da 
dukan mutanen Isra'ila suka yi wa Allah sujada da 
farin ciki mai yawa. “Ya Ubangiji Allah! Zo ka yi 


ome & | & iS 
AA ti 3 Darasi na Yau ga 


Sulemanu da mutanensa sun nuna 
kaunarsu ga Allah ta wurin gina 
haikali mai kyau na Ubangjji Allah. 


Ikilisiya wuri ne da muke haduwa 
da Allah kuma za mu iya nuna 
zuciyar mu na kauna ga Allah. 
Dole ne mu kaunaci cocinmu. 


Allah.. 


Allah shi ne mai binciko masu 
bauta kuma yana sa musu 
albarka. 


* BES 


a =A Sa Sambayar T HH- 


Menene Sulemanu da Isra'ila suka 
yi don su nuna kaunarsu ga Allah? 


@ Tsafi 

@ Fadar 

@ birni 

@ Wuri Mai Tsarki 


J HA EN Ulol. 
Sa eg eg ? Maganar Yau ALT 


Sulemanu ya ba da umarni a gina 
Haikali domin sunan Ubangiji, da 
fadar sarki. 


2 Labarbaru 2:1 


& = ai Gd Li Wb im (-) & = 
kad Ja He 
Na 34 Kalmar Allah 
Hankaka 
Masu Kawo 


Gurasa da 


$ iS ES 
Maganar Yau Sg i Im 


mg 
pos x a 
S 
NG ~- 


"E AN 
“f p De 


Za ku sha daga rafin, na kuma 
umarci hankaka su ciyar da ku a 
can. 


1 sarakuna 17:4 


Akwai wani sarki mai suna Ahab wanda ya mugu 
sosai a gaban Allah. Wani annabi Iliya ya ba Ahab 
maganar Allah. 


"Ba za a yi ruwan sama a Kasar ba!" Ahab ya yi 
Kokari ya kashe shi. Allah ya sa shi ya boye wa sarki 


Iliya ya gudu zuwa Kasar da Allah ya fada. 
Amma, ya kasa samun abincin da zai ci a wurin. 


Allah ya umarci hankaka su ciyar da Iliya a wurin. 
Hankaka suna kawo masa burodi da nama safe 
da yamma, ya sha daga rafi. 


Iliya ya yi biyayya ga maganar Allah a cikin 
kasada da ransa kuma ya fuskanci kariyar Allah 


ML | ALL 
ooo Darasi na Yau Sig o ON 


Mugun sarki, Ahab ba ya son ya yi biyayya 
ga maganar Allah. Saboda haka, ya yi Kokari 
ya kashe annabin Allah, Iliya wanda ya fada 

maganar Allah. 


Amma, Allah ya kare kuma ya kula da Iliya 
da hanya mai ban mamaki! 


Dole ne mu yi biyayya da shelar maganar 
Allah a kowane yanayi kamar Iliya. 


BD DK NAN Ko EPEE 


BE © 
Be Wanene Allah? AHAHA 


Allah kasa.. 


Allah ne mai kula da wadanda 
suka yi biyayya da kuma kiyaye 
maganarsa da ban mamaki hanya. 


MEN an | + TAN 
D x ae Tambayoyi na Sg a Da 


yau 
Wa ya kawo wa Iliya abin da zai ci? 


@ doki 
@ gaggafa 
@ dodon 


@ hankaka 


$ iS ES 
Maganar Yau Sg i Im 


mg 
pos x a 
S 
NG ~- 


"E AN 
“f p De 


Za ku sha daga rafin, na kuma 
umarci hankaka su ciyar da ku a 
can. 


1 sarakuna 17:4 


Na 35 Kalmar Allah 
Gari da mal 
ba a yi 
amfani da 


tts Maganar Yau qe ~ 
Ku tafi Zarefat ta Sidon, ku zauna 


a can. Na umarci wata gwauruwa 
a wurin ta ba ku abinci 


“ 
bad 


1 sarakuna 17:9 


Ba a yi ruwan sama a Isra'ila kamar yadda 
Ubangjji Allah ya fada ba. Don haka babu 


ahincin da miitane 7a ali cl 


Ubangiji Allah ya aiki Iliya wurin wata gwauruwa 
da take zaune a Zarefat. 


Iliya ya ce mata ta yi wa kansa burodi da danyen 
gari da dan mai da ya rage mata. 


Ko da yake ba ta da Isasshen gari da mal da suke 
zaune a kai, kamar yadda Iliya ya fada, ta yi gurasa 
ta ba Iliya ta farko ta yi wa kansu. Sai abin mamaki, 
tulun fulawa da tulun mai ba a amfani da shi. 


Wata rana danta ya rasu. Amma Ubangjji Allah ya sa 
ran yaron ya koma gare shi ya rayu. Ta yi godiya ga 
Allah 


a HG an < S EU ok. 
a ana ae Darasi na Yau AF 


Gwauruwar ta ba da fulawa kadan da 
mal 
ga Allah. 
Sa'an nan, ta sami albarka mai yawa 
fiye da tunani. 


Wani lokaci, akwai lokacin da za mu ba 
da wani abu mai muhimmanci ga 
Allah. 

Bayan haka, Allah ya albarkace mu da 


a 
SM 
Tn KS || = m 


Wanene Allah? 


< ane 


Allah kasa.. 


Allah shi ne wanda ya azurta mu 
da duk abin da muke bukata don 


zama a kan abinci, tufafi, da gida, 
da sauransu. 


“3 
E] mi Tambayoyi na 


fa | 
Wa Allah yace wa Iliya ya tafi?? 


@ sarki 
@ liman 
@ gwauruwa 


@ gama gari 


tts Maganar Yau qe ~ 
Ku tafi Zarefat ta Sidon, ku zauna 


a can. Na umarci wata gwauruwa 
a wurin ta ba ku abinci 


“ 
bad 


1 sarakuna 17:9 


Na 36 Kalmar Allah 
Wuta ta fado% | 
daga sama Y q 


7 


77 


N 
i= 


Te PAH 
> Maganar Yau mas 


Wutar Ubangiji kuwa ta fadi, ta 
kone hadaya, da itacen, da 
duwatsun, da kasa, ta kuma lasa 
ruwan da ke cikin ramin. 


1 sarakuna 18:38 


Allah ya aiki Iliya wurin mugun sarki Ahab na 
Isra'ila. "Za ku san wanene Allah na gaske!" 


NA NG 7 i : oe 


iya ya yi yaki da annabawan karya 850 na 
masu bautar gumaka. "Allan da ya amsa da 
wuta, hakika Allah ne!" 


Annabawa 850 ne suka yi kira ga sunan 
Ubangijinsu, suka yi raye-raye, amma ba a 
mayar da martanin wuta ba. 


Sai lokacin lliya. lliya ya yi addu'a zuwa sama. 
Sa'an nan wutar Allah ta fado ta Kone hadayar da 
ke bisa bagaden. 


“Ubangiji shi ne Allah na gaske!” Isra'ilawa sun tuba 
daga zunubansu kuma suka daukaka Allah. 


MEN S < cA C 
Sana ge Darasi na Yan so m A Be 


Allolin karya ba su iya yin kome ba. 
Domin su da a'a iko. 


Allah madaukakin sarki. 
Za mu iya dandana mu'ujjizansa masu 
ban mamaki lokacin da muka dogara 
gareshi kuma muka gaskanta gareshi. 


Rig 


Wanene Allah? £ 


Allah kasa.. 
Shi ne Allah na ainihi, mal rai, mal 


aiki wanda ya bambanta da 
gumaka na karya. 


“ | , 5 
mama Tambayoyi na HH 
Yau 
Menene ya fado daga sama sa'ad da 

liya ya yi addu'a? 


@ dusar kankara 
@ ruwan sama 
@ dutse 


4 wuta 


Te PAH 
> Maganar Yau mas 


Wutar Ubangiji kuwa ta fadi, ta 
kone hadaya, da itacen, da 
duwatsun, da kasa, ta kuma lasa 
ruwan da ke cikin ramin. 


1 sarakuna 18:38 


BILAL KAN E 
Bt [Eh Be 

A'A. 37 Maganar Allah 
Na'aman Ya 
Warkar da 

Kuturta 


NI 
NG 


“tb Maganar Yau AA 


Sai ya gangara ya tsoma kansa a 
cikin Urdun har sau bakwai kamar 
yadda annabin Allah ya fada 
masa. 


2 Sarakuna 5:14 


Na'aman shine shugaban sojojin Sarkin Suriya, amma 
yana da kuturta. Ya tafi wurin Elisha wanda shi ne 
annabin Isra'ila don ya mai da shi. 


Elisha bai tarye shi ba, amma ya ce, “Tafi, ka yi 
wanka sau bakwai a cikin Kogin Urdun.” 


Na'aman ya yi fushi da maganar Elisha. Amma 
barorinsa suka ce masa, “Ka tafi rafi, ka tsoma 
jikinka, ina rokonka.” 


Na'aman ya nutsa cikin Urdun har sau bakwal 
kamar yadda Elisha da fadawansa suka fada. 


IOS 


Bayan haka, abin mamaki, namansa ya dawo kuma ya 
tsarkaka. 
Na'aman ya koma wurin Elisha ya daukaka Allah. 


= CI GE © ff 
-tH Darasi na Yau Mingun 


Sa'ad da Na'aman ya ji Elisha wanda 
shi ne mutumin Allah kuma ya yi 
biyayya da maganarsa, ya sami 

albarka don ya tsarkaka daga 
kuturtarsa. 


Bai kamata mu yi rayuwa da son rai 
ba. 
amma da yardar Allah. 


De Alone jek Mn eS 


Allah? 


Pitt 
? MD GG E 
Allah kasa.. 


Allah shi ne mai warkar da kowace 
cuta. Shi ne Allah Madaukakin 
Sarki wanda zai Iya warkar da mu. 


NG 
wy 


pa po i l 
Bm cm ebay Nag 2 nae 
Yau 


Sau nawa Na'aman ya tsoma kansa 
cikin Kogin Urdun? 


@ sau uku 

@ sau daya 
@ sau biyar 
®© balkwaksai 


“tb Maganar Yau AA 


Sai ya gangara ya tsoma kansa a 
cikin Urdun har sau bakwai kamar 
yadda annabin Allah ya fada 
masa. 


2 Sarakuna 5:14 


Na 38 Kalmar Allah 
Gyara 
Haikalin Allah 


Bat Hs 


KEN WON 
a Maganar Yau AHIT 


Saboda haka sarki Yowash ya 
kirawo Yehoyada, firist, da sauran 
firistoci, ya ce musu, “Me ya sa ba 
ku gyara barnar da aka yi wa 
Haikalin ba? 


2 Sarakuna 12:7 


Yowash, Sarkin Yahuza, yana da niyyar gyara 
Haikalin Allah wanda ya lalace. 


Duk da haka, kasafin kudin bai isa a gyara 
haikalin ba. Yowash kuwa ya yanke shawarar ba 
da hadaya don gyara Haikalin Allah. 


Mutanen da suke kaunar Allah da gaske sun ba 
da kudi don gyara haikalin. 


KANA 


An ba da kudin da aka tara don gyaran Haikali ga 
ma'aikatan, kuma sun gyara haikalin da gaskiya. 


gl ns: 


o 
=O a 
— - | 


“Kai! Wane kyakkyawan haikali ne!” Yowash ya yi 
farin ciki da tunanin Allah zai ji dadi. 


ete < & BE O Mi 
COS Darasi na Yau "HAH 
Yowash ya dauki Haikalin Allah a 
matsayin wuri mal daraja, inda 
mutane suke bauta wa Allah. 


Coci shine wurin da Allah yake 
wurin sa'ad da muke bauta masa. 


Don haka, dole ne mu kaunaci coci 
kuma mu dauke ta da tamani 


LI 
.. 
[| 


Allah? 


Allah yasa... 


Allah ya sa kowannenmu ya Zama 
Haikalinsa mal tsarki. 


Kuma Allah Yana haduwa da 
wadanda suke bauta masa. 


macam ema na gg 
yau 


Menene Joash ya yanke shawarar 
gyarawa? 


@ fadar 
@ shi dakin 
@ makaranta 


@ Haikali Mai Tsarki 


KEN WON 
a Maganar Yau AHIT 


Saboda haka sarki Yowash ya 
kirawo Yehoyada, firist, da sauran 
firistoci, ya ce musu, “Me ya sa ba 
ku gyara barnar da aka yi wa 
Haikalin ba? 


2 Sarakuna 12:7 


MAN ANN KA BE 


Na 39 Kalmar Allah 


E 
LE o 
Pos E 


Nehemiah, 
wanda ya sake 
gina garun 
Urushalima 


Maganar Yau a 


Na ce wa sarki, “Idan sarki ya 
yarda, idan kuma baranka ya sami 
tagomashi a wurinsa, bari ya aike 
ni birnin Yahudiya inda aka binne 
kakannina, In sake gina shi. 


Nehemiah 2:5 


Sarkin Farisa ya ba da izinin Nehemiya mai 
shayarwa ya sake gina birnin da kagara da ta 
lalace. 


Nehemiah Suka komo Urushalima da Isra'ilawa 
da yawa, suka sake gina garun Urushalima tare 


Amma, wasu kabilun da ba sa son farfadowar 
Ba'isra'ile sun damu da su. Kari ga haka, Isra'ilawa 
da yawa sun fashe da gunaguni. 


Nehemiya ya roki taimako ga Allah. Allah ya ba 
shi ikon yin aikin. 


A karshe, Nehemiya ya gama gina garun 
Urushalima da Isra'ilawa. Bayan ya gama garun, 
shi da mutanensa suka bauta wa Allah da farin 


AN 
Pen 


Nehemiya ya gama sake gina 
garun da taimakon Allah ko da 
yake an sami hargitsi da yawa. 
Idan muka yi aikin Allah za mu iya 
fuskantar yanayi mai wuyar gaske. 
Duk da haka, idan Allah yana tare 
da mu kuma muna tare da shi, za 
mu iya shawo kan duk wadannan 
matsalolin. 


KS Darasi na Yau 


Allah? 


Allah kasa.. 


Allah shine wanda yake 
taimakonmu kuma ya bamu iko da 
karfin hali idan muka yi addu'a da 


neman taimako a cikin mawuyacin 
hali. 


Me ya sa Nehemiya ya koma 
garinsu? 


@ tafiya.. 
@ zuwa makaranta.. 
@ yin ibada.. 


@ don sake gina garun Urushalima. 


Hi Maganar YUD 


Na ce wa sarki, “Idan sarki ya 
yarda, idan kuma baranka ya sami 
tagomashi a wurinsa, bari ya aike 
ni birnin Yahudiya inda aka binne 
kakannina, in sake gina shi. 


Nehemiah 2:5 


Na 40 Kalmar Allah 
Jajircewar 
Sarauniya 

Esther. 


= 
Bish Kis 


HANG $ GES 
"bel. Magana Yau % & ma g 


K 
Pd 


Sa'an nan sarki ya ce, "Mene ne, 
Sarauniya Esther? Menene 
rokonka? Ko da rabin mulkin, za a 
ba ka." 


Esther 5:3 


A lokacin ne wata mace Bayahudiya mal hikima 
Esther ta zama sarauniyar Farisa. Amma, Haman 
ya kulla makirci don halaka Yahudawa ta yin 


Ta yi tunani, 'Watakila a kashe ni idan na je 
wurin sarki ba tare da sarki ya kira ni ba. Duk da 
haka, ta yanke shawarar zuwa wurin sarki don 
neman ceto mutanenta, ko da yake ya saba wa 


Amma sa'ad da ya ga sarauniya Esta a tsaye a 
farfajiya, sai ya ji dadinta kwarai, ya ce, “Mene 
ne rokonki? Zan ba ku. 


Sarki ya bayyana makircin Haman na halaka 
Yahudawa. Saboda haka, sarki ya ki shi, aka 


"Na gode, Ubangiji, don kiyaye mu!" Domin gaba 
gadin sarauniya Esther, an kare Yahudawa. 


REEL 
eC a 


Ka Darasi na Yau Pitt 


Ko da yake za a kashe Esther, ta yi 
addu'a ga Allah ya ceci mutanenta da 
gaba gadi. 


Allah ya ceci Yahudawa daga rikicin ta 
wurin addu'ar Esther da hikimarsa da 
karfinsa. 


Mu yi imani kuma mu yi tsammanin 
taimakon Ubangiji da cetonsa mai ban 


ef foe 
Allah? PTT 


Allah kasa.. 


Allah shine mal kiyayewa kuma 
yana taimakon mutanensa har 
karshe. 


Allah ya kiyaye kuma ya taimakeni 
har karshen duniya. 


hme 


yi A LIL 

Ga Me AS Tambayoyi na Sa m m a E 
yau 

Menene ya faru da Esther sa'ad da ta je 


wurin sarkı ba tare da an kira ta ba? 


@ Za a kashe ta. 
@ An kore ta. 
@ Ta kasa haduwa da sarki. 


@ Za ta iya fada wa sarki abin da take so. 


HANG $ GES 
"bel. Magana Yau % & ma g 


K 
Pd 


Sa'an nan sarki ya ce, "Mene ne, 
Sarauniya Esther? Menene 
rokonka? Ko da rabin mulkin, za a 
ba ka." 


Esther 5:3 


Na 41 Kalmar Allah 


Ayuba 
wanda Allah 
ya albarkace 


= 
Bish Kis 


Pi 
rs Maganar Yau 4 


A kasar Uz akwai wani mutum mal 
suna Ayuba. Mutumin nan marar 
aibu ne kuma adali. ya ji tsoron 
Allah, ya nisanci mugunta. 


Ayuba 1:1 


Ayuba da ya zauna a kasar Uz na Kasar Gabas 
shine mali arziki. Ya ji tsoron Allah, marar aibu, 
mal gaskiya. 


“Domin ka albarkaci Ayuba, shi ya sa ya ji 
tsoronka! Ayuba yana tsoron Allah a banza?" 


Matarsa ta rabu da shi da cewa, "Ka la'anci Allah ka 
mutu!" Abokan Ayuba suka zo suka zarge shi, amma 
Ayuba ya dogara ga Allah. 


a 


a” <> = 


Lokaci ne na kunci da dacin rai. Duk da haka Ayuba 
ya ci jarabawa kuma Allah ya ba shi albarka fiye da 
da. Ya Zama mutum mai tsoron Allah fiye da da. 


out 
AT Se na mp H 


Ko da yake Ayuba mutum ne adali, 
Shaidan ya sa shi wahala. 


Duk da matsaloli, Ayuba ya gaskata ga 
Allah kuma ya kasance da hakuri ga 
Allah. 


Wadancan matsalolin na iya zo mana. 
A lokacin, dole ne mu yi imani da Allah 
kuma mu yi hakuri ga Allah. 


mana 


Allah kasa.. 


Allah? & 


Allah shi kadal 


wanda Zal iya sa mu arzuta ko 
talaka bisa ga nufinsa. 


HER 
Wa 


> Tambayoyi na 
yau 
Wanene kuskure game da Ayuba? 


@ Ya kasance mai arziki. 
@ Ya rayu a kasar gabas. 
@ Sarki ne. 

@ Ya ji tsoron Allah. 


Pi 
rs Maganar Yau 4 


A kasar Uz akwai wani mutum mal 
suna Ayuba. Mutumin nan marar 
aibu ne kuma adali. ya ji tsoron 
Allah, ya nisanci mugunta. 


Ayuba 1:1 


A'A. 42 Maganar Allah 


Daniyel ya Ki 
cin abincin 
Sarki. 


Bible Ki 


TEN rA TKA 
“HA Maganar Yau $ pg ag a 


Amma Daniyel ya kudura cewa ba 
zal kazantar da kansa da abinci da 
ruwan inabi na sarki ba, sal ya roki 
shugaban ma'aikata ya ba shi izini 
kada ya Kazantar da kansa haka. 


Daniyel 1:8 


An kai Daniyel da abokansa uku zuwa Babila a 
matsayin fursuna. Sarki ya umarci fadawansa su koya 
musu da ba su abinci da ruwan inabi na sarki. 


” 


“Ba mu so mu ci abincin da dokar Allah ta hana 
Daniyel da abokansa uku suka nemi izinin shugaban 
ma'aikatan kada su Kazantar da kansu haka. 


Daniel da abokansa uku sun ci kayan lambu da ruwa 
maimakon cin abincin da aka mika wa gunki. Allah 
ya daraja su ya kara musu basira. 


"Yaya suna da hikima!" Sarki ya kasa mamakin ganin 
sun fi sauran samarin da suka ci abincin sarauta lafiya 
da hikima. 


- | 
Tun daga nan Daniyel da abokansa uku suka dauki 
alhakin manyan al'amura na Babila, suka tsarkake 
kansu a gaban Allah. 


uani < AN Kol 
An s Darasi na Aug am 


Daniyel da abokansa uku sun kudura 
aniya su kiyaye dokar Allah a cikin 
yanayin fursuna. 

Sa'an nan, sun kasance mafi koshin 
lafiya da hikima fiye da sauran 
mutanen da suka ci abincin sarki. 
Dole ne mu yi biyayya ga Allah a 
kowane hali. 

Babu wani abu mai mahimmanci 
kamar kaunar Allah. 


4@ukumar Lafiya & 
Duniya shine 
Allah? 


Allah kasa.. 


Allah shi ne wanda ke iya 


kasancewa a kowane wuri a lokaci 
guda (koina). Kuma shi ne 
madaukaki. 


Tambayoyi nagig | — — — — 


oo, au, 
Wane abinci ne Daniyel da 
abokansa uku suka ci maimakon 


abincin sarki? 
@ ruwa da kayan lambu 


@ kuki da coke 
© noodles 


@ shinkafa 


TEN rA TKA 
“HA Maganar Yau $ pg ag a 


Amma Daniyel ya kudura cewa ba 
zal kazantar da kansa da abinci da 
ruwan inabi na sarki ba, sal ya roki 
shugaban ma'aikata ya ba shi izini 
kada ya Kazantar da kansa haka. 


Daniyel 1:8 


MAN KA 


& 


Na 43 Kalmar Allah 


Daniyel na 
Ramin Zaki 


MEN an JA Ulol. 
Senare Maganar Yau Sg AANE 


Sarki ya yi murna Kwaral, ya ba da 
umarni a fitar da Daniyel daga 
cikin kogon. Sa'ad da aka dauke 
Daniyel daga kogon, ba a sami 
wani rauni a kansa ba, domin ya 


dogara ga Allahnsa. Daniyel 6: 23 


Akwai mutane a Babila da suka ki Daniel, wanda aka 
kai shi bauta kuma ya Zama firayim minista. Sun so su 
kashe Daniyel. 


"Duk wanda ya rusuna wa wanin sarki, Za ajefa shi cikin 
ramin zaki!' Daniyel bai daina yin addu'a sau uku a rana 
ba, ko da yake ya sani. 


Don haka a karshe, an jefa Daniyel a cikin ramin 
Zaki mai ban tsoro. 


Da sassafe sarki ya zo ramin zaki ya ce, “Daniyel! Kuna 
lafiya?' Hakika, sarkin yana son Daniyel kada ya mutu 
domin yana kaunar Daniyel sosai. 


"Lafiya dai Allah ya kiyayeni!" Daniyel bai ji ciwo ba. 
Sarkin kuma ya yabi Allahn Daniyel. 


J HG < A BE © a 
a ana Se Darasi na Yau Lan 


Daniyel, wanda bal yi sujada ga 
gumaka ba, 
daga karshe, an jefa shi cikin ramin 
zaki, amma ya tsira. 
Domin bangaskiyar Daniyel, sarkin 
Babila kuma ya yabi Allah 


Dole ne mu bauta wa Allah kawal 
kuma 
dole ne mu kasance da bangaskiyar da 


Desens VEEGA 6 tS 


Allah ne? 


Allah shi kyauta.. 
Allah shi ne abin dogaro wanda zai 


ceci wadanda suka yi imani da shi 
da gaske kuma suka bauta masa. 


Ke & 
eC a 


$ Tambayoyi E HHH- 
yau 


Me yasa ya kasance An jefa Daniel 
cikin kogon Zaki? 


@ Domin ya yiwa sarki karya. 
@ Domin bai yiwa gunkin sarki sujada ba. 
@ Domin zai kashe sarki. 


@ Domin bai bauta wa Allah da kyau ba. 


MEN an JA Ulol. 
Senare Maganar Yau Sg AANE 


Sarki ya yi murna Kwaral, ya ba da 
umarni a fitar da Daniyel daga 
cikin kogon. Sa'ad da aka dauke 
Daniyel daga kogon, ba a sami 
wani rauni a kansa ba, domin ya 


dogara ga Allahnsa. Daniyel 6: 23 


Na 44 Kalmar Allah 


Yunana, 
wanda yake 
cikin babban 


SA 

4 
EN 

AN 


Maganar Yau Lip 


“ 
bad 


Amma Ubangiji ya yi tanadin 
babban kifi wanda zai hadiye 
Yunusa, Yunana kuwa yana cikin 
kifin kwana uku da dare uku. 


Yunusa 1:17 


Wata rana Allah ya bayyana ga Yunusa ya ce, 
“Ku tafi babban birnin Nineba, ku yi wa'azi a kansa! 
Zan cece su daga muguntarsu.” 


— = rt 
| <= — 
| P mt a Na Bi 


Yunana ba ya so ya yi wa Allah biyayya. Ya tafi 
Kasar waje ya tafi Tarshish don ya guje wa Allah. 


Amma, Allah ya aiko da iska mai karfi, dukansu za su 
mutu. Ma'aikatan jirgin ruwa sun jefa Yunusa cikin teku. 
Wani babban kifi ya zo ya hadiye shi. 


Yunusa ya tuba zunubansa na kwana 3 a cikin 
Kifin. 


Kifin ya yi amai da shi a kan busasshiyar kasa. Ya tafi 
Nineba, ya yi musu kirari da sakon Allah ba tare da so ba. 


Da suka ji gargadin Allah, mutanen Nineba suka tuba 
kuma suka nemi alherin Allah. Allah ya gafarta wa 


miitanan Ninaha 


ome & < A 
Sang gp Darasi na Yaugig a maa 


Yunana ya yi rashin biyayya ga Kalmar 
Allah. 
Amma Allah ya yi amfani da Yunana ya 
yi rashin biyayya kuma daga baya ya 
ceci mutanen Nineba. 


Akwai lokutan da nufin Allah ya 
bambanta da yadda nake tunani. 
Amma nufin Allah koyaushe daidai ne. 


KE 
©!) 


“@Nanene Allah? D 


Allah kasa.. 


Allah shi ne mal ceton wadanda 
suka tuba na gaskiya da neman 
gafara. 


ome & . B 
Sa nm se Tambayoyi nag “IT 
yau 


Cikin wa Yunusa yake kwana 3? 


@ Zaki 
@ Giwa 
@ Kare 
@ Kifi 


SA 

4 
EN 

AN 


Maganar Yau Lip 


“ 
bad 


Amma Ubangiji ya yi tanadin 
babban kifi wanda zai hadiye 
Yunusa, Yunana kuwa yana cikin 
kifin kwana uku da dare uku. 


Yunusa 1:17 


